



Ê 


BYWGRAFFIAD 







BANGUYAU FN 


9600 

































4r foreu Calanmaì, pryd yr oedd y wawr ar estyn ei phel- 
ydron dros jgaer y dwyrain, EOS DYFED, yn Ngallt Ben- 
ddol, a draddadodd*ŷ yaniad hon, yn ng iyw amryw o bres- 
wylwyr y goedwiz, yn mhlith pa rai nr oedd. CEILTOG 
TEIFI, yr hwn irwy ddamwain oedd weai dyfod ynot letya 
y noson hono. 


—e680«'— 


Me 
1 Ers tro ynol daeth Barcut, aderyn “agt, iaup hyr, 
..I Gynwyl, a phryd hyny, wrth 'chydi£ iawn o blyf, 
'inytì a wnaeth wrth fangre afonyâ i ac mae'n awr, 
'Arwy 'speilio wedi dyfod yn edn tew riyfog mawr. 


'_ 


2 Pan ar ei 'sglyf 'n annelu, mae'n lloni megys cath, 
A chydag ysbryd Joab, fe rydd angeua: frath, 
Ac wrth ymdroi mewn rhagrith fe roe?,ei ewin tFwyy 
Berfeddion rhai yn Nghynwyl, yp iack nis.cwelir mwy. 


U 





9. Rhed at. 'r aderyn glywo fo'n godd Mawr. un. 
Aa dI Tii €1 dy gwed wrtho, gan wneuthur wyneb hir; 

Ac os i wneuthur felly, y elaf a ganiata, 

Gwed wrtho, gan och ngidio yn ddwys, “ Myfî a'i gwna.” 


4 O'i glefyd, daw yn chwerw i'r weddw, oni clîwyd, 
Can's allan ni ddaw'n fuau o grafanc Mr. Llwyd; 
Bydd ganddo ddydd yr angladd Ewyllys, ac a trwy 
Y gorchwyl o'i hesponio; O 'r.Diawl! Ewyllys pwy ? 


5 Wrth glywed ei chynnwysiad, i gof daw Will Llwyngwyn, 
Ag 'Wyllys Pegï'r Lleiniau, a llawer gyda hyn; 
A damwain gwel'd y weddw, hon druan byth yn iach, i. 
Pan glyw fod yn 'r Ewyllys gant i'r Barcutan bach, a 


6 Cyn êl fawr amser heibio, am. brisio bydd yn frwd, 
Gael myn'd i Gwrt yr Esgob, lle'r eir a swm ei chwd $ 
Ond beth dal son am hyny, at aiff y Barent hwn, 
Tew bicen fawr o facwn, a gwenith, burlan bwn, 


7 Rhaid pesgi'r ieir a'r twrcis, at allor Mr. Llwyd, u 
Trwy'r wlad mae'n waeth na'r eadno,isglyfìo teulu'r glwyd 
O'r Glôg myn lwyth o geryg, a hefyd llwyth o galch, 
A gwrychir ond ddaw llwythi o lo i gell y gwalch, 





8 Pan ednod ddau fwriada briodi, â'i holl fryd, . an 
Os na cha” ef fusnesa, fe'u rhwystra i fyn'd yn nghyd ; 
Gwna weithiau fatch er cyflê echwyna, neu gael rhyw 
Hen arian nol echwynodd, bob amser craffus yw. 









2 


9 O bell y mae'n arogli y tai lle bo retydŷ, 
Os gall i'r swydd ymwthio, ef wrth eì fodd a fydd ; 
Dod amledd yn ei grombil, ni bu fath lwth erioed, 
Yn ymyl bwyd a giod, pryd na raid myn'd i'r god. 


10 Ers blwyddau'n ol difrodai'n ofnadwy, ac mor hyf, 
Fel nad oedd ond rhai feiddiai ei darfu oddiwrth ei ^sglyf; 
Doedd neb y dyddiau hyny, ble bynag gwnai ef ruthr, 
^N ystyried eu meddiannau heb fod mewn perygl uthr. 


11 Mae llawer gweddw'n goddef o'i blegid gystudd blin, 
Ac hefyd gwnaeth amddifaid mor dlawd nes ynt yn fìin, 
Y JVorkhouse, trist anneddle, cartrefle pawb o'r bron, 
Os na cha'n glau ei erlid i ffwrdd o'r ardal hon. 


12 Fe ddygwyd, trwy arferyd cyfrwystra'r Fall ei hun, 
Anneddau gwych godidog, a gerddi heirdd eu llun, 
T1ddynau cyfaìn hefyd, y Fachle a'r Ffrwdwen, 
Ond ceraint Cat,* erfyniant felldithion ar ei ben, 


12 Pan farw Griffith Lewis, amceanodd lyncu'n grwn 
Y'w grombil yr ysgoldy, a'r holl berthynaì i hwn ; a ad 
Ond iddo rhoes Rhys Thomas am hyn fath erchyll fllyw,t 
Fel gan y loes ni wyllodd naw mis ddor Eglwys Dduw, 


14 Fel ymai hynt ysglyfgar bob pryd yn rhwydd ni chadd, 
Oblegid braidd diangodd, raì gweithiau, heb ei ladd, 
X nyth cymydog hedodd ef, un prydnawn yn hyf, U 
Heb ymgais eanddo' nen, bid sicr, ond er mwyn 'sglyf 





15 Bragweithydd,'r lvwn a deimlodd unwaith ei winedd o, 
N ei god rhoes grug o geryg, yn gwybod am ei dro, 
Ac 'nol ei wel'd fe dynodd garegan hwys o'i god, 
A thrwy y gwydr cyfeiriodd, ond methodd gwrdd â'r nod. 


16 'Nawr, megys wedi gwylltu, fel mellten saethai ma's, 
A ffwrdd yr hedai'n hwdog, anniben, golwg gas, 
A'r bragddyn yn ei ddilyn, gan luchio ceryg, yn 
Gawodydd gylch ei gernau, ond dianc wnaeth er hyn. 


17 Ef eto, prin dihangodd, yn Nghastell Newydd dref, 
Pan fynai gael derbyniad i'w dybj anniben ef, 
Amcanodd yno ennill, a'i ffug edmygedd maith, 

Ond er rhagrithio cystled, i dynged Dagon daeth. 


18 Can's un o'r Benjaminiaid, mewn cyffroedig nwyd, 
A gwrdd anwyrgam ergyd, a loriodd Mr. Llwyd ; 
Yn berchen aden ydoedd, e ddiangodd eto ffwrdd, 
Ond gwed na welir mono byth mwyach mewn fath gwrdd, 


19. Os cafodd Deio Dafydd o'i herwydd ofid trwm, 
Fe'i gwelwyd yntau'n gwelwi wrth ofni effaith plwm ; 
Can's D.'n y llwyni llechai, trwy lawer nawn mewn nwyd 
Ellyllaidd am ei ddala, oud craff oedd llygad Llwyd. 


* €atherine. o ' Each. 
| High Tory. 








ŵr 


2 


20 Ond pe .D, Harry'r awrhon fuasai byw ac iaeh, 
Mewn aeliad buasai'n hwylioi goceo'r dryll-chwith bach, 
Ac fe roddasai'n ddilys 1i'w grwper glatches rai, 
A wnaethent ei anfwytho, am iddo andwyo Dai, 


21 Pe'r ganfed ran yn hysbys, o'i ddrwg ni ddaethai trwy, 
Gwm hagar byth mor drwy-wr, yn bla i Gynwyl blwy' ; 
Nawdd gadd gan DD. wrth weled mor llwmed oedd ei god, 
Ei fwyd yn gloron lawer, bron blwydd a hanner o'd. 


22 O'r, amnifeiriol brofed—i goetbau ddaeth iw ran, 
Y waethaf oedd y gareg, trwy wydr y Pelican, 
Wrih wel'd mor brin dihangodd, ef brofodd cymaint braw, 
Tel credai taw 'sglyf yntau, ond rodia'n well rhagllaw, 


23 Fe sobrodd 'nawr fel megys, un wedi derbyn gras, 
Ac fel yn gwir ffieiddio, 'rhen lwybrau eeimion câs, 
Aefewellhawsi gapio, a phlygu, ac a'i dro'd, 
l sgrapio, ac am ysgwyd dwy law'n fwy nag erio'd. 


24 Wrth wyr y capel gwasgai, b'le bynag baent yn bod, 
Ac elai'n aml i'w cyrddau, ac fel yn-gwilio'i dro'd, 
Pan geisiodd gael aelodiad'; pob un ar frys a gair, 
Dim dadleu dim ymholi, ffordd rydd i'r fodrwy aur. 


25 Bob cymal 'nawr yn grefydd, traed dwylaw siglo pen, 
Gwneyd wyneb hir ystymia, yn ochan ac Amen, 
Er oll hyd at eì frodyr, y'nt yn awgrymu at, 
Nad yw ei holl grefydda ond boddio Nanti Cat. 


26 Ei farn a'i bwng mae'n roddi fel pe yn eiddo saith, 
Mor lân wrth drin troseddau, y brodyr, fel heb chwaeth. 
E? dybia o'n côf fyned, ei gynt ystrangciau certh, 
Er gwna ef bob drwg eto, os ca' ond cysgod perth. 


27 O'r gwyll i'r gwawl fe ddypir, yr holl gamwri wnawd, 
Gan blant amryfus Pelial, ar ddydd y fanol frawd. 
Ond dir pan hoeddir camwedd Llwyd, wrth ymwneyd a 
threth, ^ 
A surfa ffermau Cynwyl, 'sgyrnyga Belial beth. 


28 Syn Pym'saìnt bobl wrth weled, Llwyd yno'n symud lliw, 
Yr adeg y dadgenir, pam stfarfodd Will, Bantrhiw, 
Gwr unwaith oedd gyforiog, ond buan treuliodd ma's, 
'Nol syrthio dan grafangau, y brwnt gribddeiliwr câs. 


29 A phan roedd Henry'n teitliio 'r angeuol fro a'i ddyll, 
Yn d'weyd eì fod bron sangu, ar fin y cyfwng hyll, 
Ai 'r adyn caled ato, mewn nwydau creulon certh, 
E fynai gael ei erddi, a'i dai dan hauner gwerth. 


30 Ond rhwystrwyd hyn gan dostur, rhaì cyn bod seigao bant, 
Fel cedwid rhag newynu, ei d'lawd eiddilaidd blant, 





4 





A phan o'r llyfr y llenir y fath ellyllaidd "strange, 
E' floeddia Apoluon, Rhowch Aandeuffs ar y llangc. 


31 Y ddalen nesaf eto, mor ddu ag uffern wlad, 
Fel treiodd droi Sion Hywell o'i difeddiaethol stad, 
Ac yma fe groniclwyd un o'i weithredoedd hallt, 
Fel fflogodd heb drugaredd, Sion Sâr gynt o Dan'rallt. 


32 Fel swn pistyllau dyfro'dd, o hon bydd llef yn dod, 
Y mein o'r mur a'r trawstiau, yn ateb o'r gwaith co'd, 
A Chat'n ymesgusodi, gan dd'weyd Fy nhwyllo wnaed 
Gan ef, ac 'n echrus floeddio, Ffonodiwch e'n ddi-baid. 


33 O'r cwynion dirifedi, i'w dduo eto ddaw, 
Y pren o glawdd gardd Picton, a'i roi yn goes 'n ei raw, 
Trachwantu tail heolydd, a symud cloddia ffin, 
Troi ffgrdd a newid llwybrau, pryd bai er lles ei hun. 


34 Cwyn digas iawn a ddygir i'w erbyn am wneyd mur, 
l'w Ydlan wrth boat Cynwyl, ar draul trysorfa'r Sir, 
Mur Efail Dio hefyd a wnaeth o'r trysor hyn, 

E' synir wrth fath gestyn, gan fechgyn pena'r llyn. 


35 Gwaeth fyth cysegrol ysbail! o drachwant. brwnt ble bu 
Ei fath! ar gaer y fynwent mae wedi eilio'i dy! 
A phan yn mhlith y beddau tyr porfa 'i lasu'r llawr, 
Dim yno'n hir nid erys ei bonig ef a'i pawr. 


36 Gwaith dwrdio'r tlodion eto byth iddo ni ddaw hedd, 
Fe'i rhwygir gan gydwybod, fel pe gan awchus gledd, 
Can's pan am gardod byddant i'w ddrws yn digwydd dôd, 
Ni lwyddant, gwedmae diogi a bair fod tlodi'n bod. 


97 'R wyf bellach nawr yn rhoddi ìi fynu canys mae, 
Yr haulwen at y gorwel yn cyflym agoshau; 
Ond gwedaf hyn cyn tewi, gwrandewch holl deulu'r llwyn 
Pch clgw am Llwyd caiff eto helaethach cân ei dwyn. 


EOS DYFED, a'i cânt, 





I barhau gan GEILIOG TEIFI, 





